ƊANƊANON SALLAH 


A 

WAJEN 

IBNUL KAYYIM 


WALLAFAR 

Dr. AADIL BN ABDISSHAKUUR 

Lactmer a Jami'ar Sar$i Sa'aud daQe Saudiyya 



FASSARAWA 

SALISU USMAN BASAWA 

MaCattii a SAoifyA AOuOa^ar Qum CoCCega, Zaria 


ƊAUKAR NAUYIN BUGAWA 

»111 111» 11 11 1 11 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


1 


SADAUKARWA 


Na sadaukar da wannan Littafi ga Iyaye na waɗanda sune suka ɗauki 
ɗawainiyar raino na da tarbiyya ta tun ina jariri har na girma. 


Ya Ubangijina ka jikan su kamar yadda suka raine ni ina ɗan ƙarami. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


2 


GABATARWAR MAI FASSARA 


Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin kowa da komi, shi muke bautamawa 
kuma gareshi muke neman taimakon gyaruwar Duniyar mu da Lahirar mu. Tsira da 
aminci su tabbata ga Annabi Muhammad (s.a.w) da Iyalan shi da Sahabban shi dama 
duk wanda ya bi tafarkin su har zuwa ranar sakamako. 


Bayan haka: 

Wannan wani ɗan Littafi ne mai suna (ƊANƊANON SALLAH) wanda (Dr. 
AADIL BN ABDISSHAKUUR) na Jami'ar Sarki Sa'uud dake Kasar Saudiyya ya 
wallafa, ta hanyar tsamo shi daga Litattafan Shaikh Ibnul Kayyim. 

Ganin muhimmancin wannan littafi, kasancewar ya yi magana kan Sallah: 
Babban jigo na biyu a Musulunci bayan Kalmar Shahada, da kuma irin yadda Sallar 
mu ta zama a yau; shagala da Duniya da hauma-hauma wajen nemanta ya sa mafi 
yawan mu bamu bata cikakken hakkinta, yasa nayi karambanin fara fassara littafm 
daga Larabci zuwa Hausa ina turawa kafafen sadarwa na (Intemet), ko Allah zai 
amfanar dani kaina da kuma yhn uwana masu son gyara Sallar su ta zama 
karɓaɓɓiya kuma shamaki ga alfasha da abin ki, sanadin samun tsira Duniya da 
Lahira. 

A nan ne wata baiwar Allah mai son yaɗa alheri ta rokeni da in bata damar 
tattara Damssan wannan littafi daga Net, don ta mayar dasu karamin Littafi wanda 
za'a yi amfani dashi a mastayin MEMO wajen Auren wasu yhn uwanta, don amfanar 
al'umma da yawa. 

Da farko na ɗan yi taraddudi, kasancewar ni ɗan koyo ne; dole za'a samu 
kusakurai a fassara ta, idan har ya zama Littafi! Wasu yhn uwana masu rauni da basu 
sanni ba zasu ɗauka ni wani Malami ne, don haka sai suyi amfani da duk abinda ke 
cikin Fassarar ba tare da bincikawa ba, kaga na halaka na halakar kenan! ! 

Sai dai daga baya wasu Malamaina suka bani shawarar in amince, amma da 
sharaɗm kafin a buga sai an kai wa Malamai sun yi gyare-gyare. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


3 


AIKINA A WANNAN LITTAFI 


1- Na yi ƙoƙari daidai iko na wajan ganin na yi fassarar harafi da harafi, saidai 
inda ya zama dole sai in lura da ma'ana. 

2- Akwai wasu /an wurare da na ɗan yi sharhi don ganin bukatuwar hakan. 

3- Sannan na yi kokarin takaita fassarar don gujewa tsawaitawa da kosawar mai 
karatu, shi yasa na tsallake abubuwan da nake ganin maimaici ne, da waɗanda 
suke sanannu ne za'a iya hararo su daga cikin bayani. 

* Kuma ina kira ga mai karatu ya lura cewa wannan littafi ba yana koyar da Sallah 
bane kai tsaye, a'a ya karkata ne wajan Ɗanɗanon dake cikin Sallah, da zaburar da 
mai Sallah wajan sanin matsayin Sallah da yadda ya kamata zuciya da gaɓɓan mai 
Sallah su kasance tun daga kabbarar harama har zuwa sallama. 

Ina rokon Allah ya bani Ikhlasi, kuma ya sa ya zama alheri, kuma sanadiyyar 
samun rahama ta, da rahamar waccan baiwar Allah wacce ta ɗauki nauyin wannan 
aiki, dama duk wanda ya bada gudunmuwa ko wace iri ce wajen ganin wannan ɗan 
Littafi ya kammala, da wanda ma ya karanta. 

Kamar yadda muke rokon Allah ya sanya albarka ga Ango da Amarya, ya basu 
rayuwa natsatssiya da zuriya ta kwarai sanyin Ido ga mahaifan su, ni'ima da alfahari 
ga al'umma gabaɗaya, Amin. 


SALISU USMAN BASAWA 

08147831330 

Malami A Shaikh Abubakar Gumi College Zaria 

8 - 7 - 1437 AH. // 16 - 4 - 2016 M. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


4 


GABATARWAR MAWALLAFI 


Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Halittu, tsira da aminci su tabbata ga 
mafi ɗaukakan Annabawa da Manzanni, da ma Iyalan shi da Sahabban shi, ya yi 
masu aminci mai yawa. 

Bayan haka: 

Wannan wani ɗan Littafi ne mai daraja, wanda ya rairayo maganganun 
(Shaikh Ibnul Kayyim) a cikin Litattafan shi game da Siffar Sallah, inda yayi 
magana akan Lakkar Sallah da Ɓargonta, waɗanda sune: Kankanda kai, tun daga 
Kabbarar harama har zuwa Sallama. Inda ya kawo maganganu masu daɗi da ban 
sha'awa da natsarda zuciya game da Sallah. 

Game da ma'anar kalmar ɗanɗano kuwa; Shaikh Ibnu Taimiyah ya ce: 
"Kalmar Ɗanɗano ana anfani da ita wajan duk wani abu da ake iya jin shi ta kafofin 
jiki, ake jin daɗi ko raɗaɗi". 

Ibnu Taimiya ya ci gaba da cewa: "Akwai wasu Hadisai guda biyu da sune 
tushe wajan duk wani abu da za'a ambata na Shauƙi da Ɗanɗanon Imani a shari'ance 
ba a bidi'ance ba. Hadisan kuwa sune: 

1. Manzon Allah (s.a.w) ya ce: "Duk wanda ya yarda da Allah a matsayin 
Ubangiji, ya kuma yarda da Musulunci a matsayin Addini, ya kuma yarda da 
Muhammad (s.a.w) a matsayin Annabi; to lallai wannan ya ɗanɗani garɗm 
Imani". Muslim ya ruwaito shi. 

2. Manzon Allah (s.a.w) ya ce: "Abubuwa uku duk wanda suka kasance tare 
dashi; to lallai ya sami zaƙin Imani: 

(1) ya kasance ya fi son Allah da Manzon shi akan wanda ba su ba. 

(2) ya so mutum ba don komi ba sai don Allah. 

(3) ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan da Allah ya tsamo shi daga gareshi 
kamar yadda yake ƙin a jefashi cikin wuta". Bukhari da Mslim. 

Shaikh Ibnul Kayyim ya cirato daga Malamin shi Shaikh Ibnu Taimiya, yace: 
"Idan ka ji baka jin zaƙi da ɗanɗano na Ibadarka a zuciyar ka, to ka tuhumi zuciyar 
ka, don Allah in dai aiki yayi daidai kuma ya karɓe shi, to yana sanya ma mutun 
ɗanɗanon shi a zuciya". Idan kuwa har kaji kana Ibada a matsayin dole, ba ka jin 
daɗmta, duk ka ƙosa ka gama, to lallai da wuya in an karɓeta! 

D.r AADIL BN ABDI S SHAKUUR AZZURAKEE 
Malamin Hadisi a Jami'ar Sarki Sa'uud dake kasar Saudiyya. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


5 


HAKIKANIN SALLAH 


Lallai Sallah sanyin idon masoya Allah ce, kuma abaa ce mai daɗaɗa rayukan 
masu kaɗaita Allah, service ce na tuɓatuɓan masu gaskiyar Imani, ma'auni ce na 
halayen mabiya na ƙwarai, ita rahamar Allah ce wacca ya yi kyautarta ga bayinshi. 

Ya shiryar dasu zuwa gareta kuma ya sanar dasu ita don tausayin shi garesu da 
karramawa garesu, don su sami darajar karamcin shi da ita, da rabauta da 
kusantarshi, ba don wata bukata da yake da ita garesu ba! Aa falalar shi ce kawai 
garesu. 

Zuciya da gaɓɓai gabaɗaya suna yin ibada acikin Sallah, saidai kason zuciya 
shine mafi cikan kaso kuma mafi girma, wanda shine: fuskantar da zuciya take yi 
zuwa ga Ubangijinta, da farin cikin da take yi, da daɗm da take ji yayin kusancinta 
da Ubangijinta a Sallah, da ni'imtuwa da walwala da zuciya ke yi yayin tsayuwa 
gaban Ubangijinta, da keɓantuwar da take yi da shi ga barin halittun shi yayin 
tsayuwa da Ibadar Sallah, da kuma cika ƙa'idojin bauta har bautar ta auku kamar 
yadda Allah ya yarda a yi ta. 


SALLAH DINAA CE, KUMA RUWA NE MAI WANKE DATTI 

Kasancewar Allah (s.w.a) ya jarabi bawan shi da sha'awowi, a cikin shi da 
wajen shi, masu kai shi ga zunubi, sai cikar rahamar Allah (s.w.a) da kyautatawar shi 
ga bawan shi tasa ya shirya mashi wata ƙayatacciyar Dinaa wacce ta ƙunshi kala- 
kalan kayan marmari da kyaututtuka. 

Ya kira bawan shi zuwa ga wannan Dinaa sau biyar a rana, kuma ya karkasa 
wannan Dinar zuwa ɓangarori daban-daban, kowanne da nashi irin anfani da daɗi 
da maslaha daban da ɗaya ɓangaren, don jin daɗm bawa ya kammalu cikin kowane 
ɓangare na Ibadar shi, kuma don ya karrama shi da kowace irin kala na karramawa. 

Kuma ya sa kowane aiki daga cikin ayyukan bautar ya zama mai kankarewa 
ga abinda bawa ke ƙyamata na zunubin dake tare dashi, kuma ya saakaa mashi da 
wani irin haske da ƙarfin Imani a zuciyarshi da gaɓɓan shi, da kuma Laadaa 
keɓantacciya ranar haɗuwar shi da Ubangijin shi. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


6 


DAWOWA DAGA DINAA 


A darasin sama mun ji yadda Malam ya siffanta Sallah da wata ƙaasaitacciyar 
walima ta alfarma, saboda yadda walima ta alfarma take kwaranye damuwa daga 
zuciya, kuma take sanya nishadi, haka itama Sallah take wanke dattin zunubi mai sa 
tamaƙi a zukata, matukar an yi ta yadda take. 

To sai bawa ya dawo daga ƙaasaitacciyar walimar Ubangijinshi alhali Allah 
yaa ƙosar dashi kuma yaa koyar dashi, yaa kuma yi mashi kyauta ta azo a gani, yaa 
wadatar dashi. 

Domin a baya zuciyar bawa ta kasance cikin fari, da faƙo, da yunwa, da kishi, da 
tsiraici, da ciwo, - saboda tsundumar da tayi cikin harkar duniya da gafala, da irin 
zunuban da ta kwasa tsakanin Sallah da Sallah - sai bawa ya dawo daga wajan Allah 
bayan gama walima alhali Allah ya wadata shi ga barin abinci da abin sha da tufafi 
da kyaututtuka, abinda ya gamsar dashi. 

Shi kuwa mai Littafm Ahalari cewa ya yi: " Sallah tana da haske mai girma, 
wanda zukatan masu Sallah ke ƙyalƙyali dashi, babu mai samun wannan haske sai 
masu kankanda kai a Sallar su" 

"Idan kazo yin Sallah ka kakkaɓewa zujiyarka duniya da abinda ke cikinta, ka 
shagaltu da ganawar da kake yi da Ubangijinka wanda kake yin Sallah domin shi" 

"Ka kula da Sallarka domin itace mafi girman Ibadu, kar ka bar shaiɗan ya yi 
wasa da zuciyarka har ya shagaltar da kai ga barin jin dadin Sallah" 

"Ka nemi agajin Allah" Don ita Sallah abu ce mai wahala in ba ga masu 
tsoron Allah ba. 


SABUNTA GAYYATA 

Yayinda fako da fari suka zama ɗabi'ar rai: (wato zunubbai suka zama al'adar 
mu), sai Allah (s.w.a) ya yawaita gayyatar mu zuwa walimar Sallah lokaci bayan 
lokaci, don tausayin shi garemu. Bawa bai gushewa yana mai neman shayarwar 
wanda ruwan wanke zukata da shayar da zukata ke hannun shi, yana mai neman 
shayarwar giragizan rahamar shi - wajan maimaita Sallah lokaci bayan lokaci - don 
kada abinda Sallar ɗazu ta tsirar mashi a zciya na dausayin Imani ya bushe, kuma 
don kada bututun da yake shayar da zuciya Imani ya sami matsala. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


7 


Haka bawa yake a koda yaushe yana kaiwa Ubangijin shi koken fakon shi, 
da farin shi, da buƙatar shi zuwa ga rahamar shi. Wannan ita ce ɗabi'ar bawa tsawon 
rayuwar shi. 


GAFALAR ZUCIYA KAMAR FARI CE GA SHUKA 

Gafalar dake sauka a zuciya itace fari da faƙo, idan bawa ya kasance cikin 
ambaton Allah da fuskantar Allah, to babu shakka girgijen rahama zai same shi, 
kamar yadda ruwan sama yake riskar gona mai yaushi ya raya ta. Idan ko bawa ya 
shiga cikin gafala; sai fari ya kama zuciyarshi gwargwadon zurfin gafalar shi! 

Idan gafalar ta sami gindin zama a zuciyar bawa har ta zama jiki, sai gonar bawa 
ta bushe, daga karshe ta kone! Shekarar shi: (daminar shi) ta kasance shekarar fari, 
guguwar gobarar sha'awa ta yi fata-fata da gonar. 


MAKOMAR GAFALA 

Idan aka yi sa'a girgijen rahama ya riski gafalar bawa, sai gonar shi ta ɗanyace 
ta yi ta fitar da kala-kalan tsirrai masu ɗaukar hankali. Idan kuwa aka yi rashin sa'a 
rashin ruwa da fari ya afka mata, sai ta zama kamar itaciyar da ɗanyantakarta da 
rayuwarta da ya/anta suka rataya ga ruwanda take samu, idan aka hana mata ruwa 
Jijiyoyinta zasu bushe, rassanta su yanƙwane, ya/anta su tsotse, kai tana yiwuwa ma 
rassanta da ɗungurungun ma tushen ya bushe! Idan ka lankwaso ɗa/a daga cikin 
rassanta ba zai lankwasun maka ba saidai ma ya karye. 

To a lokacin ne mai kula da gonar zai ga kamatuwar sare wannan itaciya da 
yin makamashin wuta da ita! ! 


BUSHEWAR ZUCIYA 

Kamar yadda Itaciya take bushewa idan babu ruwa, haka itama zuciya take 
bushewa idan ta rasa tauhidi, da ilimi, da son Allah, da ambaton Allah, da rokon shi. 
Sai ta rika kuuna, guguwar sha'awa tayi fata-fata da ita. Sai gaɓɓai suki jawuwa 
zuwa ga aikin kirki. Alokacin ne gaɓɓai zasu zama basu da amfani su da busasshen 
Itace, in ba a yi makamashin wuta dasu ba! 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


8 


Allah (s.w.a) yana cewa: 

"Shin wanda Allah ya yalwata ƙirjin shi ya karɓi musulunci, ya kasance 
cikin basira da shiriya a al'amuran shi, zai zama kamar wanda ba shi ba?! 
Bone ya tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe; suka kauda kai ga 
barin ambaton Allah. Irin waɗannan suna cikin ɓata mabayyaniya". 


RUWAN RAYA ZUCIYA 

Idan zuciya ta zamo tana samun ruwa irin nata, na rahama da shiriya; gaɓɓan 
mai ita zasu kasance masu taushi da laushi. Da zarar ya ja su zuwa ga ɗa'a ga Allah 
sai su janyu da sauri, saboda akwai rayuwa tare dasu. Kamar yadda rassan Itaciya 
mai rai wacca take samun ruwa suke rankaɓawa suke lankwasuwa. 


YIN AIKI DA GAƁƁAI 

Kowace gaɓa daga cikin gaɓɓan bawa tana da tata ibadar da Allah ya keɓanceta da 
ita, da tata biyayyar da ake so tayi, an halicceta don haka kuma an sauwaƙe mata yin 
hakan. 


MUTANE GAME DA AIKI DA GAƁƁAI KASHI UKU NE 

[1] Akwai mai anfani da gaɓɓan shi wajan yin abinda aka halicci gaɓɓan don shi, 
wannan shine wanda yayi kasuwanci da Allah da mafi ribar kasuwanci, ya siyar da 
ranshi ga Allah da mafi ribar ciniki. Ita Sallah an sanyata ne don yin ibada da 
ɗaukacin gaɓɓai domin tattaruwar da zuciya take yi yayin Sallah. 

[2] Akwai kuma mai anfani da gaɓɓan shi wajan aikata abinda ba'a halicce su don 
shi ba kuma ba'a halicce shi don su ba, to wannan shine wanda yayi tiki, yayi asarar 
kasuwancin shi, yardar Ubangijin shi da ladar aikin shi suka kuɓuce mashi, ya kuma 
afka wa fushi da azabar Ubangijin shi. 

[3] Akwai kuma mai ɓata gaɓɓan shi, ya hallakasu da shiririta, shima wannan 
asararre ne mafi girman asara, domin shi bawa an halicce shi ne don bauta, ba 
shiririta ba, kuma mafi fuskantar fushin Allah a bayin shi shine shiriritacce, wanda 
bashi a aikin neman duniya balle na lahira, irin wannan kaayaa ne ga duniya dama 
addini. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


9 


GAƁƁAN ƊAA'A 


Misalin mutumin farkonnan mai anfani da gaɓɓan shi wajan biyayya ga Allah, 
kamar mutum ne da aka ɗebar mashi wata gona mai fadi, aka bashi kayan noma da 
irin shuka, da isassun kayan ban ruwa, sai yayi kaftun gonar ya buge ya gyara ta, ya 
shuka kala-kalan yayhn itatuwa da kayan marmari daban-daban, sannan bai yi sakaci 
ba, ya sa mata masu gadi don maganin ɓarayi da maɓarnata, ya rika yawan zuwa 
kewayarta kowace rana yana gyara abinda ya lalace, yana cire busasshe yana dasa 
wani, yana cire ciyawa da yaayi, yana sare ƙayoyi, yana anfani da albarkarta wajan 
ci gaba da gyara ta. 


GAƁƁAN SAAƁO 

Misalin mutum na biyunnan da yake anfani da gaɓɓan shi wajan saɓawa 
Allah, kamar mutum ne da aka yankar mashi tafkekiyar gona, kuma aka bashi kayan 
aiki da kudin gyaran ta, amma yaƙi gyarawa, ya bar gonar ta zama mafakar Zakoka 
da miyagun ƙwari, ta zama wurin zuba bola da mushe, ya mayar da ita kangon da 
ɓarayi da /anfashi da kowane mugu ke fakewa cikin shi, kudin da aka bashi don 
gyaran gonar kuma ya rarrabawa waɗannan miyagun dake cikin kangon. 


GAƁƁAN SHIRIRITA 

Misalin mutum na ukunnan mai anfani da gaɓɓanshi wajan aikin shiririta kuwa, 
kamar mutum ne da aka bashi makekiyar gona da kayan gyaran ta, sai ya barta 
banza, ta zama sako, kayan da aka bashi na gyaran gonar kuma ya bar su suka lalace 
a banza, shi kuma ya koma ya yi tagumi yana mai danasani. 

Shi mutumin can na farko mai gaɓɓan Ɗa'a, motsin shi da kwanciyar shi, da 
tsayuwar shi da zaman shi, da cin shi da shan shi, da baccin shi da sa tufafin shi, da 
maganar shi da shirun shi, duka ɗa'a ne, kuma ƙariin lada ne da kusantar Allah. 

Shiko na biyunnan mai gaɓɓan saɓo, komi nashi nisantar Allah ne, da taɓewa. 

Shiko wannan na ukun mai gaɓɓan shiririta, komi nashi sakaci ne da son jiki 
da rafkana, bai ma yi aikin ba balle a gani mai kyau ne ko mara kyau. 

Sai Allah (s.w.a) ya kira bayin shi muminai zuwa ga Salloli biyar kowace 
rana, don tausayin shi gare su. Ya kuma shirya masu kala-kalan Ibada a cikinta, don 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


10 


bawa ya rabauta da kyatar Ubangijin shi wajan yin maganganu, da aikace-aikace, da 
motsi, dake cikin Sallah. 


MAI SALLAH KAMAR WANDA YA ZO FADAR SARKI NE 

Sirrin Sallah da lakkar ta sune: Fuskantar zuciya gabaɗayanta zuwa ga Allah. 
Idan har zuciya bata fuskanci Allah ba, ta shagala da wanin Allah, hankalin mai 
Sallah ya ɗauku da tunanin zuci, ya zama kamar mutumin da ya je fadar sarki don ya 
bayar da hanzarin shi kan wani kuskure da ya yiwa sarki, kuma don ya nemi afuwar 
sarki, daga nan kuma ya roƙi a bashi abinci don ya ji karfin yiwa sarki hidima. 


Da ya iso bakin ƙofa, sarki ya fito, Maimakon ya faɗi gaban sarki ya fara tuba 
da neman afuwa, sai ya juya wa sarki baya, ya shagaltu da abinda ya san sarki bai so, 
ya watsar da sarki gefe guda. 

Ya tura yaran shi, wai su je su rokar mashi sarki afuwa a madadin shi, alhali kuma 
duk abinnan da yayi sarki yana tsaye yana jiran shi kuma yana kallon shi! 


KARAMCIN SARKI ALLLAH 

Duk da abinda wannan bawa mai Sallah yayi na shagaltuwa da tunanin duniya; 
Allah saboda karamcin shi da kyautar shi da faɗm rahamar shi, bai yarda ya bar mai 
Sallar nan ya tashi banza ba, ba tare da ya karɓi Sallar ba kuma ya bashi lada ba. 

Saidai ba za'a taɓa haɗa ladar mai tunanin duniya a Sallah da mai khushu'i ba! 
Kamar wanda aka yi kashin Ginsami dashi ne, aka raba dashi daidai wa daida, da 
wanda ba'a kasa dashi ba, saidai aka ɗan samma shi tattaka ladan ganin ido! 

Allah (s.w.a) yana cewa: "ko wannen su yana da matsayi daga irin aikin su, kuma 
don Allah ya cika masu ladar aikin su, kuma su ba'a taɓa zaluntar su". Kuma shi 
Allah ya halicci mutum ne don ya bauta mashi, don haka ne ma ya halittar mashi 
duk abinda yake bukata don dai ya ji daɗm bautar, kamar yadda ya zo a Hadisi 
kudsi: "Ɗan Adam, na halicce ka ne don kaina, kuma na halittar maka komi. Ina 

haɗa ka da hakki na dake kanka; kada ka shagaltu da abinda na halicce shi don kai, 
ka bar abinda na halicce ka don shi"! 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


11 


A wani hadisin kuma ya ce: "Na halicce ka domin kaina, to kada kayi wasa. Kuma 
na ɗauki nauyin arzikin ka, to kada ka wahala. Ɗan Adam; ka neme ni ka same ni, 
idan ka same ni ka sami komi, idan kuma na kuɓuce maka to komi ya kuɓuce maka. 
Ka sani; samu na ya fi maka samun komi". 


DALILIN KUSANCI 

Allah (s.w.a) ya sanya Sallah ta zama dalilin kusantar Bawa zuwa gareshi, da 
ganawa dashi, da soyayyar shi, da ɗebe kewa dashi. Bawa ya kasance tsakanin 
Sallah da Sallah yana faɗawa cikin shagala da /an kusakurai, wanda hakan yake ɗan 
nesanta bawa daga kusancin Ubangijin shi, sai ya zama kamar bare daga cikin bayi! 
Da yawa ma bawa kan afka cikin tarkon abokin gaba - ta hanyar yin zunubai 
tsakanin Sallah da Sallah - sai abonkin gaban ya ɗaureshi ya shigar dashi kurkukun 
ranshi da bin son ranshi, sai yaji ƙunci ya lulluɓe zuciyar shi, damuwa da bakinciki 
su dame shi, ya rasa dalili ! 

Don haka Allah saboda rahamar shi ga bawa, sai ya ɗora mashi wannan bauta ta 
Sallah wacce ta kunshi ɓangarori da halaye daban-daban, gwargwadon yanayin da 
bawa ya shiga na matsaloli kafin ya dawo Sallah. 


TSARKIN HALARTAR FADAR ALLAH 

Da yin Alwala ne bawa zai tsarkaka daga datti sannan ya halarci ganawa da 
Ubangijin shi cikin tsarki. Ita Alwala ta ƙunshi tsarkin ɓoye dana bayyane; na 
bayyanen kuwa shine: tsarkake jiki da gaɓɓan ibada. Na ɓoyen kuma sirrin shi 
shine: tsarkake zuciya daga dattin ta, ta hanyar tuba. 

Don haka ne muka ga Allah (s.w.a) ya gwama tuba da tsarki a wuri guda inda 
yake cewa: "Lallai Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarkaka". 
Kuma don haka Manzon Allah (s.a.w) ya shar'anta wa mai Alwala bayan ya 
kammala Alwala, yayi kalmar shahada sannan yace: "Ya Allah ka sanyani cikin 
masu yawan tuba kuma ka sanyani cikin masu tsarkaka". Da yin haka sai bawa ya 
cika matakan tsarki a ɓoye da bayyane. 

Domin da yin kalmar shahada bawa zai tsarkaka daga shirka, da yin tuba 
kuma zai tsarkaka daga zunubai, da anfani da ruwa kuma ya tsarkaka daga dattin jiki 
na bayyane. Don haka aka shar'antawa bawa - kafin ya shiga wajan Allah don 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


12 


ganawa dashi - sai ya kammala matakannan uku na tsarki ciki da bai, sannan ayi 
mashi iso zuwa wajan ganawa da Ubangijin shi. 

Domin da halartar fadar Allah don ganawa dashi ne bawa yake kuɓuta daga 
kangarewa irin ta bayi. Don haka ne ma wasu malamai suke ganin da halartar bawa 
masallaci kawai, ya sauke babban wajibin da ake nema a wurin shi, inda wasu 
malaman kuma suke ganin ya dai sauke mustahabbi ne. 


FUSKANTAR AL-KIBLAH 

Shi Ɗan'adam a lokacin shagalar shi kamar gudajjen bawa ne da ya gujewa 
mai gidan shi, don ya dakatar da gaɓɓan shi da zuciyar shi ga barin yin aikin da aka 
halicce shi don shi. Idan ya zo wajan Sallah kuwa; kamar ya dawo ne daga gudun 
mai gidanshi da yayi, in kuma ya tsaya gaban Allah yana mai bauta da ƙaskantar da 
kai, to hakika ya yi abinda zai jawo mashi jin tausayin Ubangijin shi da fuskantowar 
shi gare shi. 

Kuma aka umarci mai Sallah da ya fuskanci Alƙiblah - Ɗakin Allah mai 
alfarma - da fuskar shi, ya kuma fuskanci Allah (s.w.a) da zuciyar shi, don ya kuɓuta 
daga abinda ya faɗa cikin shi na yin baya-baya kafin ya zo wajan Sallah. 

Sannan ya tsaya gaban Allah tsayuwa irin ta miskini mai ƙaskantar da kai, 
yana mai lallashin Ubangijin shi, sannan ya ɗaga hannayen shi yana mai kai 
gaisuwa, yana kuma mai mika wuya, yana mai sunkuyar da kai, mai khushu'in 
zuciya, yana mai sunkuyar da ganin shi zuwa wurin sujadar shi, baya waige-waige, 
ya fuskanci Allah ɗungurungun ɗm shi. 


SIRRIN KABBARBARI A SALLAH 

Sai bawa yayi kabbara yace: ALLAHU AKBAR Allah mafi girma. Abinda yake 
zuciyar shi kuma ya dace da abinda ya faɗa da baki, na cewa: ALLAH MAFI 
GIRMA. Shi zai a bawa ya ji girman Allah ya fi karfm a fifita shagaltuwa da wani 
abu ko wani tunani akan shi, idan kuwa har bawa ya shagaltu da wani tunani daban a 
cikin Sallar shi ya bar Allah; to lallai ya nuna cewar shi da yayi: ALLAH MAFI 
GIRMA iyakarta fatar baki! 

Yin Kabbara: cewa ALLAH MAFI GIRMA a Sallah: 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


13 


1- Yana cire ma bawa rigar jin kai, wanda shi jin kai a gaban Allah yana ɓata bautar 
bawa. 

2- Yana hana zuciyar bawa kulawa da wani tunani dake wajen Sallah. 

Idan Girman Allah ya kasance fiye da komi a zuciyar bawa, to cewa: ALLAH 
MAFI GIRMA da yayi zai kange shi daga waɗancan abubuwa guda biyu masu 
shamakance bawa da Ubangijin shi. 


ADDU'AR BUDE SALLAH 

Idan bawa ya ce: SUBHANAKALLAHUMMA WA BIHAMDIK, ya yabi 
Allah da abinda ya dace da Allah na girmamawa da yabo; ya fita daga gafala, wacca 
ita ma shamaki ce tsakanin bawa da Ubangijin shi. 

Kuma bawa ya zo da gaisuwa da yabo irin wanda ake yiwa sarki kirari da 
fadanci dasu idan aka zo Fada don girmamawa; a matsayin shinfiɗa da fadanci kafin 
mutum ya bayyana bukatar shi. Yin wannan yabo da kirari yana nuna ladabin bawa, 
kuma yana sa Ubangijin shi ya fuskanto shi, ya kuma yarda da shi, ya yi saurin biya 
mashi bukatun shi. 


NEMAN TSARI DA ALLAH 

Idan bawa zai fara karatu sai yace: A'UZU BILLAHI MINASSHAIƊANIR- 
RAJEEM domin lokacin Sallah yana daga cikin lokutan da shaiɗan ya fi kwaɗayin 
zuwanma bawa, domin shine mafi darajar lokuta kuma mafi anfanin lokuta ga bawa 
a Duniyar shi da Lahirar shi, don haka shaiɗan yake son kawar da zuciyar shi dama 
gangar jikin shi gaba ɗaya daga Sallah! 

Sai aka umarci bawa da ya nemi tsarin Allah daga shaiɗan, don ganawar shi da 
Ubangijin shi tayi kyau, zuciyar shi ta sami rayuwa da fahimtar abinda yake 
karantawa na maganar Ubangijin shi. 

Wato saboda Allah ya ga irin himmar da shaiɗan yake yi na halakar da bawa, da 
kuma irin raunin da bawa yake dashi wajan tunkuɗewa kanshi wannan makiyi mai 
karfi, sai Allah yace wa bawa: "ka nemi tsari na daga maƙiyinka in kareka". Malam 
yace: wata rana Shaikhul Islam Ibnu Taimiyah yace man: 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


14 


"Idan Karen makiyayi ya taso maka, kar ka shagaltu da korar shi, ka roƙi makiyayin 
ne ya korar maka shi" 

Abubuwan da suke shamakance bawa daga natsuwa a Sallah sune: 

1- Rai. 

2- Shaiɗan. 

Ita kuma Rai tana yawan biyayya ga shaiɗan, da zarar ya nisanta daga gareta, sai 
Mala'ika ya risketa ya tabbatar da ita kan abinda zai janyo mata tsira da cin nasara. 


KARATUN SALLAH 

Idan mai Sallah ya fara karatu; haƙika ya fara ganawa ne da Ubangijin shi. 
Don haka ya shiga taitayin shi; kada ya jefa kanshi cikin fushin Ubangijin shi, ta 
hanyar shagaltuwa da wani abu ba shi ba. 

Misalin shi: kamar mutum ne da wani Sarki daga cikin Sarakunan Duniya ya 
jawo shi a jiki, ya keɓe shi suna ganawa, sai mutumin ya kama kallon wani wuri 
daban, ya ba sarki baya! Ya kake ganin sarki zai ji?! To ina ga ace Sarkin Sarakuna 
ne aka yima haka, wanda Sama da Kasa da abinda yake cikinsu duka nashi ne sai 
yanda yayi dasu?! ! 

Lallai mai Sallah yayi ƙokarin tsayawa kan kowace aya yana tadabburinta. 
Idan yace: ALHAMDU LILLAHI RABBIL AALAMEEN, ya tsaya ya jira amsawar 
Ubangijin shi, ya ji a ranshi kamar Allah ya ce mashi: bawa na ya gode man. Idan 
yace: ARRAHMANIRRAHEEM, ya ji kamar Allah ya ce mashi: bawa na ya yabe 
ni. Idan yace: MALIKI YAUMIDDEEN, ya ji kamar ance mashi: bawa na ya 
kambamani. Idan yace: IYYAKA NA'ABUDU WA IYYAKA NASTA'EEN, ya ji 
kamar ance mashi: wannan tsakanina da bawana ne. Idan yace: IHDINASSIRAƊAL 
MUSTAKEEM... ya ji kamar ance mashi: waɗannan na bawana ne, duk abinda 
bawana ya roka ya samu. 


ZAKIN SALLAH 

Wanda ya ɗanɗani zakin Sallah zai san cewa kowace gaɓa daga cikin gaɓoɓin 
Sallah ita ce kaɗai ta dace da wurinta, Kabbarbari da Karatun Fatiha da Ruku'u da 
Sujuda kowannen su ba zai dace da zama a wurin wani ba, don kowannen su yana da 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


15 


sirri da tasiri nashi na daban. Sannan mutumin da ya ɗanɗani zaƙin Sallah zai gane 
cew kowace Aya daga cikin Ayoyin Fatiha tana da nata ɗanɗanon da ta keɓanta 
dashi. 


ALHAMDU LILLAH 

Lokacin da mai Sallah ya ce: GODIYA TA TABBATA GA ALLAH, zaka 
sami karkashin wannan kalma akwai tabbatar wa Allah (s.w.a) da dukkan kamala, da 
tsarkake shi daga duk wani aibu. Kuma ita godiyar Allah ta cika Duniya da Lahira, 
da Sammai da Kassai, da abinda ke tsakanin su da wanda ke cikin su. 

Kuma Allah shine abun godiya koda kuwa bayi basu gode mashi ba, kamar 
yadda yake shi ɗaya ne tallin tal koda kuwa bayi basu ɗayanta shi ba, kuma kamar 
yadda yake shine Allah Ubangijin gaskiya koda kuwa bayi basu Allantar dashi ba. 


Yana cikin aikin bawa ya san cewa godiyar shi ga Allah ita kanta wata ni'ima 
ce dake bukatar godiya tata ta daban, da ace bawa zai karar da duka nunfashin shi 
wajan godiyar ni'imar Allah gare shi; lallai da sai ace yayi abinda ya wajaba ne a 
kanshi, kai ma ya cancanci yayi fiye da haka, don babu mai iya godewa Allah daidai 
da ni'imar shi gareshi. 

Yana cikin aikin bawa ya sani kuma ya gane cewa: ba zai taɓa iya godewa 
Allah daidai wa daida a kan ni'imomin shi gare shi ba, kuma ɗan abinda yayi na 
godiya Allah ne abun godiya akan shi, domin shine ya ba bawa damar yin shi. 


RABBIL AALAMEEN 

Sannan mai Sallah yace: UBANGIJIN HALITTU. Yana cikin aikin bawa; ya 
ji a jikin shi cewa: Allah (s.w.a) shi kaɗai ne ke tafiyar da al'amuran bayi, kuma 
kamar yadda yake shine Ubangijin halittu, mahaliccin su, mai azurtasu, mai jujjuya 
al'amuran su, wanda ya samar dasu, kuma mai taimakon su; to hakanan shine kaɗai 
Allan su, kuma abin bautar su, kuma shi kaɗai ne mafakar su da magudar su yayin 
da bala'i ya afko masu. Babu wani Ubangiji sai shi, kuma babu wani abin bauta da 
cancanta in ba shi ba. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


16 


ARRAHMAANIRRAHEEM 


Sannan idan bawa yace: MAI RAHAMA MAI JIN KAI, ya tuna fadln 
rahamar Allah da yadda ta game kowa da komi, da yadda duk wani samamme ya 
yagi rabon shi daga gareta, musamman ma ya tuna rahamar Allah ta musamman 
wacca sanadiyyarta ne bawa ya sami damar tsayuwa gaban Allah yana mashi 
hidima, yana ganawa dashi da maganar shi, yana marairaicewa da nacewa wajan 
roƙon shiriyar shi da rahamar shi. Lallai wannan rahamar Allah ce ga bawan shi. 
Lallai rahamar Allah ta mamaye komi, kamar yadda godiyarshi ta yalwaci komi. 


MALIKI YAUMIDDEEN 

Sannan mai Sallah ya baiwa cewa: MAMALLAKIN RANAR SAKAMAKO 
hakƙinta, kuma ya lura da abinda ta ƙunsa na tabbatarda ranar sakamako, da 
kaɗaitarwar da tayi wa Allah (s.w.a) da hukunci tsakanin halittu a ranar, kuma ita 
wannan rana rana ce da matsayin halittu ke bambanta daidai da irin aikin su; Alheri 
ko sharri. 


IYYAKA NA'ABUDU WA IYYAKA NASTA'EEN 

Mai Sallah ya lura da nau'in bautar da ke cikin cewa: KAI KAƊAI MUKE 
BAUTA MA, KUMA TAIMAKON KA KAƊAI MUKE NEMA, kuma ya 
bambance tauhidin da ke cikin cewa: KAI KAƊAI MUKE BAUTA MA, 

da wanda ke cikin: KUMA TAIMAKON KA KAƊAI MUKE NEMA. Kuma 
mai Sallah ya fahimci sirrin kasancewar wannan Aya a tsakiyar sura; godiya da 
yabon Allah suka gabaceta, roƙo da neman tsari suka biyo bayanta. kuma ya fahimci 
dalilin gabatar da IYYAKA NA'ABUDU a kan IYYAKA NASTA'EEN, kuma ya 
san yadda Alƙur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi yake kaiwa da komowa akan 
wannan Aya, da yadda bayarda lada da yin azaba dama duka Duniya da Lahira suke 
kaiwa da komowa kan wannan Aya. 


Kuma ita wannan Aya ta ƙunshi nau'innan 2 na tauhidi: 

1- Tauhidin Rububiyyah 

2- Tauhidin Ilahiyyah. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


17 


IHDINASSIRAƊAL MUSTAKEEM 


Sai mai Sallah ya lura da tsananin buƙatar shi zuwa ga faɗen: KA SHIRYAR 
DAMU HANYA MADAIDAICIYA. Ita hanya madaidaiciya ta ƙunshi: 

1- Ka fahimci abinda shine daidai. 

2- Ka zamto mai nufin yin daidai. 

3- Ka zama mai aiki da abinda shine daidai. 

4- Ka dawwama akan daidai. 

5- Ka kasance mai kira zuwa ga yin daidai, da daurewa cutarwar waɗanda kake 
kiransu zuwa ga hanyar daidai. 

Idan waɗannan matakan guda 5 suka samu to shiriya ta samu, idan kuma aka 
sami giɓi a ɗayansu to shiriya ta sami giɓi. 


SHIRIYA 

Daga cikin abubuwan da bawa ke da buƙatar shiryuwa a kansu, akwai: 

1- Abubuwan da ya aikatasu ba tare da shiriya ba, a ilmance ko a aikace ko a 
niyyance. Yake bukatar tuba daga garesu, tubar shi ɗmnan shiriya ce. 

2- Abubuwan da ya samu shiriya game dasu amma a dunƙule. Yake buƙatar a 
shiryar dashi su a rarrabe. 

3- Wasu abubuwa da aka shiryar dashi su, ta wani ɓangare keɓantacce. Yake nemen 
a cika mashi shiriyar ta game ko ina. 

4- Wasu abubuwa da yanzu ya sami shiriya game dasu. Yake rokon nan gaba ma ya 
samu irin wannan shiriyar. 

5- Wasu abubuwan da ya fahimce su saɓanin yadda suke. Yake rokon shiriyar da 
zata dawo dashi zuwa ga fahimtar daidai. 

6- Wasu abubuwa na shiriya, zai iya aikata su; amma ba'a saka mashi himmar yin su 
ba. Yake neman Allah ya saukake mashi yin su. 

7- Wasu abubuwan shiriya waɗanda a yanzu baida halin yinsu, kuma gashi yana son 
yin su. Yake neman Allah ya bashi halin aikata su. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


18 


8- Wasu abubuwa na shiriya da baida halin aikata su, kuma bai da sha'awar yin su. 
Yake neman Allah ya hore mashi damar yin su kuma ya saka mashi sha'awar yin su. 

9- Wasu abubuwa na shiriya waɗanda yake yin su a halin yanzu. Yake bukatar a 
bashi sabati a kansu. 

Saboda haka; bukatar bawa zuwa ga shiriya ita ce gaba da komi, don haka 
Allah cikin rahamar shi ya ɗora ma bawa wannan roƙon a kullun, dare da rana lokaci 
bayan lokaci don taimako ga bawa. 

Idam muka lura da waɗancan abubuwa guda 9 da Malam ya kawo; zamu 
fahimci lallai babu wanda wai dan zaman shi na kwarai, da za'a ce wai baida bukatar 
roƙon shiriya. To balle ire-ire na! 


SIRAƊALLAZINA AN'AMTA ALAIHIM GAIRIL MAGDUBI ALAIHIM 

WALADDAALLEEN 

Sannan Allah ya bayyana cewa: hanyar shiryayyun mutane daban take da ta 
waɗanda Allah yayi fushi dasu da kuma ta ɓatattu. Sai halittu suka kasu - game da 
shiriya da rashinta - zuwa kashi uku: 

1- Wanda aka yiwa ni'imar samun shiriya. 

2- Ɓataccen da ba'a bashi wannan shiriya ba kuma ba'a datar dashi da samunta ba. 

3- Wanda aka yi fushi dashi, shine wanda ya fahimci shiriya amma ba'a datar dashi 
ga yin aiki da ita ba. 

Na farkon shiryayye ne, ya fahimci shiriya kuma ya yi aiki da ita. Na biyun 
kuma ɓatacce ne, don bai fahimci shiriya ba balle yayi aiki da ita yadda take. Shi 
kuwa na ukun an yi fushi dashi ne saboda ya fahimci shiriyar amma yaki aiki da ita. 


AMEEN 

Sannan aka shar'antawa mai Sallah faɗen Ameen yayin da ya gama wancan 
addu'a, don sa rai da karɓar addu'ar shi. Shi yasa hassadar yahudawa ta tsananta ga 
Musulmai yayin da suka jisu suna bayyana AMEEN a Sallar su. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


19 


RUKUU'U 


Sannan aka shar'antawa mai Sallah Ɗaga hannaye wajan kabbarar yin 
Rukuu'u; don girmama Ubangijin shi, da kwalliya ga Sallah, a matsayin Ibada 
keɓantacciya ga hannaye, kuma don bin sunnar Manzo (s.a.w). Hakanan kuma an 
shar'anta mashi yin kabbarar yayin cirata daga wani rukunin Sallah zuwa wani, 
kamar yadda mai aikin Hajji yake faɗen LABBAIKALLAHUMMA LABBAIK 
yayin cirata daga wata gaɓa zuwa wata; don bawa ya san cewa Sirrin Sallah shine: 
Girmama Allah da bautar shi shi kaɗai. 

Kuma aka shar'antawa mai Sallah ya kankanda kai ga Ubangijin shi ta hanyar 
yin Rukuu'u, don sallamawa ga girman Allah, da ganin kwarjinin shi, da kaskantuwa 
ga buwayar shi. Sai bawa ya lanƙwasa bayan shi, ya sunkuyar da kan shi, yana mai 
girmama Allah, yana mai tasbihi tare da girmama sunan Allah, alokacin ne miƙa 
wuyar zuciya dana gaɓɓai dana furuci zasu haɗu cikin mafi cikar yanayi. 

Cikan Rukuu'u shine: bawa ya ƙanƙanta ya yanƙwane, ta yadda zai watsar da 
duk wani girma nashi shi kanshi in ba na Allah ba. 


ƊAUKAKOWA DAGA RUKUU'U 

Sannan aka shar'anta wa mai Sallah yin godiya ga Ubangijin shi, da yabo gare 
shi akan ni'imomin shi gare shi, inda ya ba bawa damar dawowa ya miƙar da bayan 
shi daidai, bayan da ya lanƙwasa shi wajan Rukuu'u. 

Shi ɗaukakowa daga Rukuu'u yana da nashi ɗanɗanon na daban, kuma shi 
kanshi farilla ne a Sallah kamar yadda Rukuu'u yake farilla. Don haka ne Manzon 
Allah (s.a.w) yake tsawaita shi kamar yadda yake tsawaita Rukuu'u da Sujuuda, 
kuma yake yawaita yabo da godiya da girmama Allah a lokacin. 

Saidai abun takaici wasu basu ɗauki /ar tsayuwar da ake yi bayan Rukuu'u a 
farilla ba, inda zaka ga ba su gama miƙewa daga Rukuu'u sai su sunkuya zuwa 
Sujuuda! ! To wannan ba daidai bane. 


SUJUUDAR FARKO 

Sannan aka shar'antawa mai Sallah yin kabbara sannan ya sunkuya zuwa 
Sujuuda, yana mai baiwa kowace gaɓa cikin gaɓɓan shi rabon ta na bauta a sujuudar 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


20 


shi; sai ya ɗora goshin shi a ƙasa gaban Ubangijin shi, yana mai turmuza hancin shi, 
mai ƙanƙantar da zuciyar shi, ya ɗora mafi darajar jikin shi - wato fuskar shi - a 
ƙasa, musamman ma ace a ƙasa yake Sallar, yana mai ƙasƙantuwa ga girman 
Ubangijin shi, mai miƙa wuya ga buwayar shi, miskini a gaban shi, yana mai 
tsarkake sunan Ubangijin shi maɗaukaki, a lokacin da saman bawa ta lankwaso 
zuwa kasan shi; don nuna kaskancin shi da karayar shi, zuciyar shi kuma ta dace da 
halinda jikin shi yake ciki na ƙankantuwa, inda zuciya tayi sujuuda kamar yadda 
fuska tayi, hanci da hannaye da gwuiwowi da kafafu suka yi. 

Aka shar'anta mashi buɗa tsakanin cinyoyin shi da ƙwaurin shi, da tsakanin 
cikin shi da cinyoyin shi, da tsakanin damuttsan shi da hakarkarin shi, don kowane 
ɓangaren jikin shi ya samu rabon shi na ƙankanda kai. A nan ne bawa yafi kusanci 
ga Ubangijin shi a Sallar shi, kamar yadda Annabi (s.a.w) yace: " lokacin da bawa 
yafi kusa da Ubangijin shi shine lokacin da yayi Sujuuda". 


SUJUUDAR ZUCIYA 

Kasancewar sujuudar zuciya shine kankantuwar ta da jawuwar ta gabaɗaya 
zuwa ga Ubangijin ta; shi zai sa bawa ya samu damar dawwama akan haka har zuwa 
ranar haɗuwar shi da Ubangijin shi. Kamar yadda aka ce ma wani daga cikin 
magabata: "shin zuciya tana sujuuda?" sai yace: "kwarai kuwa tana sujuudar da bata 
ɗagowa har ta haɗu da Allah". 


SUNAYEN SALLAH 

Kasancewar an gina Sallah kan abubuwa biyar, waɗanda sune: 

1- Karatu. 

2- Tsayuwa. 

3- Rukuu'u. 

4- Sujuuda. 

5- Ambaton Allah. 

Shi yasa aka yi wa Sallah suna da kowannen su. Amma mafi girma a duk 
aikace-aikacen Sallah shine: Sujuuda. Mafi girman zikirinta kuma: Karatu. Kuma 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


21 


farkon surar da aka saukarma Annabi (s.a.w) ta fara ne da maganar karatu, ta kuma 
kare da maganar Sujuuda. Ita ma raka'a a haka aka gina ta; farkonta karatu karshen 
ta Sujuuda. 


ƊAUKAKOWA DAGA SUJUUDA 

Sannan aka shar'antawa mai Sallah ɗaukako da kanshi daga Sujuuda, har ya 
daidaita a zaune. Yayinda wannan zaman ya zama a kewaye da Sujadu biyu; ɗaya 
kafin shi ɗaya bayan shi, sai ya sa mashi ƙima. Annabi (s.a.w) ya kasance yana 
tsawaita shi gwargwadan tsawon Sujuuda, yana magiya ga Ubangijin shi a cikin shi, 
yana neman gafarar shi, yana rokon shi rahamar shi da shiriyar shi da arzikin shi da 
lafiyar shi, kuma shi wannan zama yana da wani irin ɗanɗano nashi na daban a 
zuciya wanda ba irin na Sujuuda ba. 


ZAMA TSAKANIN SUJADU BIYU DA ƊANƊANON SHI 

Bawa yana kasancewa a cikin wannan zama a tsugune gaban Ubangijin shi, ya 
zubar da kanshi a gaban shi, yana mai kawo hanzarin shi gare shi game da abinda ya 
aikata na kuskure, yana mai kwaɗayin ya gafarta mashi ya jikan shi, yana yiwa 
ranshi - mai yawan umartan shi da ɓama - faɗa. Annabi (s.a.w) ya kasance yana 
yawaita Istigfari a wannan zama, yana yawaita kwaɗayin shi zuwa ga Allah. 

Ka ɗauki kanka a matsayin wanda ake bi bashi na hakƙin Allah dake kanka, 
kuma kai ne zaka biya. Mai binka bashin kuma yana ta yi maka talala yana kuma 
cewa sai ka biya. Kai kuma ga kanan kana ta lallaɓar shi don ka samu ka biya shi 
bashin shi ka huta. 


MATATTARAR ALKHAIRI 

Aka shar'antawa bawa bayan ya ɗaukako daga Sujuuda ya yi addu'ar neman: 
rahama da gafara da shiriya da arziki da lafiya. Waɗannan abubuwa biyar sune 
matattarar alherin Duniya da Lahira. 

Don bawa yana buƙatar samun gyamwar Duniyar shi da Lahirar shi, kamar yadda 
kuma yake neman kariya daga matsalolin Duniyar shi da Lahirar shi, wannan addu'a 
kuma ta ƙunshi wannan duka. Don shi arziki yana gyara Duniya, lafiya kuma tana 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


22 


kawar da matsalar Duniya, shiriya kuma tana janyo gyaruwar Lahira, gafara kuma 
tana tunkuɗe matsalar Lahira, ita kuma rahama tana haɗa waɗannan dukan su. 


SUJUUDA TA BIYU 

Aka shar'antawa bawa ya koma zuwa sujuuda, ba zai takaitu da sujuuda ɗaya a 
raka'a ɗaya kamar yadda ya takaitu da rukuu'u ɗaya ba, don falalar sujuuda da 
darajar ta da matsayin ta a wajan Allah, don bawa a loƙacin sujuuda ya fi kaiwa 
matuka wajan Ibada fiye da lokacin da ba na sujuuda ba. Shi yasa ma aka kai ta 
karshen raka'a, abinda ke kafin ta kuma ya zama kamar shinfiɗa gare ta. 


ZAMAN TAHIYA 

Lokacin da bawa ya kare Sallah ya zama babu abinda ya rage face ya tashi ya tafi; 
sai aka shar'anta mashi zama gaban Ubangijin shi don ya yabe shi da mafifitan 
gaisuwoyi waɗanda basu dace da kowa ba sai shi. 


ATTAHIYYAATU LILLAHI 

Kasancewar al'adar sarakuna ita ce a gaishe su da kala-kalan gaisuwa da 
aikace-aikace da maganganu waɗanda suka ƙunshi mika wuya da yabo da nemar 
masu dawwamar mulki; kamar yadda ake wa wasu gaisuwa ta hanyar duka masu, 
wasu kuma ayi masu kirari, wasu kuma ace: "ranka ya daɗe", wasu kuma a haɗa 
masu duka. To sai Sarkin sarakuna, Sarkin gaskiya ya kasance mafi dacewa da 
dukkan kala-kalan gaisuwa daga halittun shi. 

Duk wata gaisuwa da ake yiwa wani sarki ta hanyar duƙawa ko yabo ko 
dawwamar mulki, duka na Allah (s.w.a) ne, shi yafi dacewa da su dukan su. 


WASSALAWAATU 

Sannan ya gwama da cewa: WASSALAWATU, da lafazi na jam'i, don duk wata 
ma'ana da ake baiwa kalmar Sallah a keɓe ko a dunƙule ta shiga ciki, dukkan su na 
Allah ne. Gaisuwoyi nashi ne shi ya mallake su, hakanan duk wani yabo da roko shi 
ya dace ayi ma bauta dasu. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


23 


WAƊƊAYYIBAATU 


Tsarkaakaa ma duka nashi ne. Don shi Allah (s.w.a) mai tsarki ne, maganar shi 
mai tsarki ce, aikin shi duka mai tsarki ne, komi nashi mai tsarki ne. Kuma shi mai 
tsarki ne baya karɓar aiki sai mai tsarki, shine kuma Ubangijin masu tsarki, 
makwabtan shi a gidan karamcin shi ma sune masu tsarki. 


ASSALAMU ALA NNABIYYI WA ALA IBADILLAHI SSALIHEEN 

Kuma aka shar'antawa mai Sallah yayi salati ga bayin Allah zaɓaɓɓu bayan ya 
gabatarda godiya da yabo ga Allah. Amma aka gabatar da mafi cancantar bayi ga 
wannan salati wanda shine Manzon Allah (s.a.w) wanda al'ummar shi suka samu 
dukkan alhairai ta sanadiyyar shi, sannan mutum yayi wa kansa salati sannan sauran 
bayin Allah na ƙwarai; su kuma sune matakin farko: Annabawa, sai sahabban 

Manzon Allah (s.a.w), sannan sai duk wani bawa na kwarai dake kasa ko sama. 


SHAIDAR GASKIYA 

Sannan aka ɗora mashi - bayan gaisuwa da sallama ga waɗanda suka cancanta - ya 
shaida shaidawa ta gaskiya wacca akanta ne aka gina Sallah, kuma Sallah bata 
anfani sai an haɗa da ita, wato shaidawa Allah shi kaɗai ne abin bauta da cancanta, 
da kuma tabbatar da manzanci ga Annabi Muhammad (s.a.w). Da ita ne Sallah ta 
cika, kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'uud ya faɗa. Hakanan ma da ita ne ake kulle 
Alwala, kuma da ita ne ake so bawa ya cika rayuwar shi. 


KAMMALA SALLAH 

Yayin da bawa ya kare Sallah sai aka bashi damar ya roƙi abinda yake so a bashi, 
amma aka umarce shi da yayi kamun kafa da salati ga Annabi (s.a.w) kafin nan, 
domin yin salati gare shi kafin yin addu'a yana da matukar muhimmanci. Daga nan 
ne sai mai Sallah ya roki abinda yake so na Duniya da Lahira. 

ADDU'A KAFIN SALLAMA 

Sannan aka shar'anta wa mai Sallah yin addu'a da abinda ya gadama na alherin 
Duniya da Lahira. Yin addu'a a wannan fagen kafin sallama ya fi a yita bayan 
sallama, haka Manzon Allah (s.a.w) ya kasance yana yin addu'oin shi kafin sallama 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


24 


tun daga farkon Sallah har karshenta; ya kasance yana addu'ar buɗe Sallah kala-kala, 
hakanan a rukuu'u da bayan ɗaukakowa daga gare shi, wajan sujuuda ma da tsakanin 
sujadu haka, hakanan ma a tahiya kafin sallama. 

Kuma Manzon Allah (s.a.w) ya kasance idan zai yi addu'a ga wasu mutane 
ko a kan su, yana sanya shi a Sallah bayan rukuu'u, saboda mai Sallah kafin yayi 
sallama yana matsayin ganawa ne da Ubangijin shi da kusanci da shi a gaban shi, 
don haka addu'ar shi a wannan yanayin tafi kusa ga a karɓe ta fiye da bayan sallama. 

An tambayi Annabi (s.a.w) cewa: wace addu'a aka fi sauraren mai ita? Sai 
yace: "addu'a tsakar dare da ƙarshen Sallah". 

Daga nan sai sallama wacca da yinta ne mutum ya fita Sallah, kamar yadda da 
yin kabbarar harama ne ake shiga Sallah, kuma ita sallama addu'ace liman ke yiwa 
mamu ta samun aminci, suma suke yi mashi, daga nan aka umarci kowane mai 
Sallah da yinta koda kuwa shi kaɗai ne. 


FUSKANTAR ALLAH GABA ƊAYA 

Sirrin Sallah da ruhinta da lakkarta shine fuskantar mai Sallah zuwa ga Allah gaba 
ɗayan shi, kamar yadda bai kamata mai Sallah ya kawar da fuskar shi ga barin 
alƙibla zuwa hagu ko dama ba, hakanan ma bai kamata ya kawar da zuciyar shi ga 
barin Allah zuwa wani abu can ba! 

Ka'aba ta zama ita ce alƙiblar fuskar shi da jikin shi, shi kuma Ubangijin 
ka'abar ya zama shine alƙiblar zuciyar bawa da ranshi. Kuma daidai yadda bawa ya 
fuskanci Allah a Sallah haka shima Allah yake fuskanto shi, idan ya kawar da 
tunanin shi sai shima Allah ya juya mashi baya. 

Fuskantar Allah a Sallah tana da matakai uku: 

1- Mai Sallah ya tunkari zuciyar shi ya tsare ta daga waswasi da tunani mai ɓata 
ladar Sallah ko mai rage mata lada. 

2- Mai Sallah ya fuskanci Allah har yaji kamar ma yana ganin Allah. 

3- Mai Sallah ya fuskanci ma'anar abinda yake karantawa da matsayin kowace gaɓa 
ta Sallah don ya ba kowannen su hakƙin ta. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


25 


SALLAMA KAI GA ALLAH 


Bawa yana tsakanin abubuwa biyu ne daga Ubangijin shi: 

1- Hukuncin da Allah ya ƙaddaro shi ga bawa cikin duk al'amuran shi na 
bayyane dana ɓoye, da yadda Allah ya kaddaroma bawa tsayuwa gaban shi 
yana Ibada. 

2- Aikin da bawa ke yi a matsayin bauta ga Ubangijin shi, wannan shi ake cema: 
hukuncin Allah na addini a umarce. 

Duka abubuwan guda biyu suna wajabta sallama rai ga Allah maɗaukakin 
sarki. Don haka ne ake kiran musulmi da musulmi saboda mika wuyan shi ga 
hukuncin Ubangijin shi na addini a umarce da hukuncin shi na tsayuwa da Ibada a 
kaddare. 


YANAYIN SALLAH 

Lokacin da zuciyar mai Sallah ta natsu da ambaton Allah da maganar shi da 
kuma son shi da bautar shi, sai ya sami kwanciyar hankali da amintuwa, saboda 
Imanin shi. Kuma shi tsayuwa da wannan aiki abu ne da ya zama dole a rayuwar 
bawa, don ba zai taɓa cin nasara ba sai tare dashi. 

Ganin irin abinda aka jarabi bawa dashi na rai mai yawan kaishi ga saɓo, da 
shaiɗan mai kokarin halakar da bawa, sai Allah cikin rahamar shi ya hukunta ma 
bawa yin Sallah don ta maye gurbin abinda ya ɓaci na aikin shi, ta kuma kankare shi. 


SANYINIDO 

Kamar yadda Azumi yake ribar shi ita ce tsarkake rai, ita kuma Zakka 
tsarkake dukiya, shi kuma Aikin hajji wajabta gafarar Allah, shi kuma Yaki siyar da 
rai ga Allah ya bada Aljanna; haka ita kuma Sallah anfaninta da ribarta shine: 
fuskantar bawa ga Allah da fuskantowar Allah ga bawa. Fuskatar Allah ga bawa ta 
haɗa duka waɗancan abubuwa na baya, saboda haka ne Manzon Allah (s.a.w) bai ce: 
An sanya sanyin Idon shi a Azumi ko Hajji ko Yaƙi ba! Sai yace: " An sanya sanyin 
Ido na a Sallah". 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


26 


Na daga cikin abinda ya kamata a sani shine: Sallar da take kasancewa sanyin 
Ido ga mai ita har zuciya ke nishaɗantuwa da ita ita ce wacca ta ƙunshi matakai 
shida(6): 

1- MATAKIN IKHLASI 

Ya kasance dalilin yin ta shine kwaɗayin bawa ga abinda ke ga Allah, da son 
Allah, da neman yardar shi, da kusantar shi, da bin umamin shi, da tsoron azabar shi, 
da kwaɗayin gafarar shi da ladar shi. 

2- MATAKIN GASKIYA DA NASIHA 

Shine mutum ya maida hankalin shi gabaɗayan shi ga Allah, yayi iya kokarin shi 
wajan fuskantar Allah da yin Sallar a mafi cikar hali a bayyanen ta da ɓoyen ta, don 
Sallah tana da ɓoye da bayyane. 

Bayyanen ta shine: aikin da ake gani a zahirance da maganganun da ake ji. Ɓoyen 
ta kuma shine: ƙankanda kai, da maida zuciya ga Allah gabaɗaya. Wannan kamar rai 
ne ga Sallah, su kuma ayukkan bayyane kamar gangan jiki ne. 

3- MATAKIN BIYAYYA DA KOYI 

Shine mutum yayi kokarin koyi da Annabi (s.a.w) a Sallar shi, ya yita kamar 
yadda Manzon Allah yake yi, ya kauda kai ga abinda mutane suka kirkiro a Sallah 
na bidi'oi ta hanyar kari ko ragi ko wasu tsare-tsare da ba'a samo su daga Manzon 
Allah (s.a.w) ba. 

4- MATAKIN KYAUTATAWA 

Shine bawa ya bautawa Allah kamar yana ganin shi, gashi can ya daidaita a 
Al'arshin shi, babu abinda ke ɓoyuwa gare shi na aikin bayi da maganganun su. 
Wannan matakin kuma yana famwa ne daga cikar Imani da Allah da sunayen shi da 
suffofiin shi. 

Matakin Ihsani (kyautatawa) shine asalin ayukkan zuciya dukkan su, yana kawo 
ganin girman Allah, da jin tsoron shi, da son shi, da maida komi gare shi, da dogara 
gare shi, yana kuma hana waswasi. Da shine Sallar mutane ke banbanta. Sai ka ga 
Tsayuwar masu Sallah da Rukuu'un su da Sujuudar su iri ɗaya amma banbancin 
ladar su kamar nisan sama da kasa. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


27 


5- MATAKIN BAIWA 

Shine bawa ya sakankance lallai baiwa ce Allah yayi mashi har ya bashi ikon 
tsayuwa da wannan Ibada, ya datar dashi ga yin hidima gare shi, ba don Allah ya 
taimake shi ba, da ba haka 

ba. Wannan zai taimake shi ga nisantar ganin ya yi kokari balle girman kai ya shige 
shi. 

6- MATAKIN GAZAWA 

Shine bayan bawa ya yi iya kokarin shi, ya san cewa shi kasasshe ne gazajje; 
don hakkin Allah dake kan shi ya fi karfin abinda yayi na ɗa'a, idan bawa ya san 
haka wannan zai kai shi ga tuba da kawo hanzari kan gazawar shi da sakacin shi. 


NISHAƊANTUWA DA SALLAH 

Ka lura da maganar Manzo (s.a.w) inda yace wa Bilaal: " ka nishaɗantar damu 
da Sallah ya kai Bilaal" wato ka kira mana Sallah muyi ta muji daɗi. Sai bai ce: (ka 
kira mana Sallah muyi ta mu huta ba)! 

Saɓanin wanda yake Sallah a matsayin dole, zuciyar shi ce ta cika da wani abu 
daban sai ga lokacin Sallah ya zo zai yanke shi ga barin shi, kuma ya san dole fa sai 
ya yita, shine sai kaji yace - a fayyace ko a sakaye - : (bari dai muyi mu huta)! 

Banbanci tsakanin wanda Sallah ta zama dabaibayi ga gaɓɓan shi, ko kuma 
kurkuku ga zuciyar shi, da wanda Sallah ta zama ni'ima ga zuciyar shi, kuma sanyin 
Idon shi, nishaɗi ga gaɓɓan shi, lambu da jin daɗi ga ran shi, shine: 

Na farkon bawa ne da ya shiga wajan mai gidan shi, amma akwai shamaki tsakanin 
shi da shi, don haka ne bai sami nishaɗi ba, saboda bin sha'awar ran shi ya 
shamakance shi da mai gidan shi. Shi ko na biyun ya shiga wajan mai gidan shi 
kuma ya gana dashi, shi da shi, sai ya sami natsuwa da nishaɗantuwa, yaji kamar 
yana ganin shi. 

TSAIDA SALLAH 

Tsaida Sallah shine: yinta tare da cika Tsayuwar ta, da Rukuu'unta, da Sujuudar ta, 
da Zikirinta. Allah (s.w.a) ya rataya cin nasara ga mai kanƙanda kai a Sallah, duk 
wanda ya rasa ƙankanda kai a Sallah to babu shakka cin nasara ya kuɓuce mashi! 
Kuma kankanda kai bai yiwuwa tare da gaggawa ko koton kurciya a Sallah. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


28 


Duk lokacin da natsuwar mutum ta karu a Sallah sai kankanda kan shi ya karu, 
Idan gaggawar shi ta karu kuma sai ƙankanda kan shi ya ragu! ! 


RABE-RABEN MASU SALLAH 

Da ace masu Sallah sun san cewa Mala'iku suna hawa sama da Sallolinsu suna 
bijiro da ita ga Ubangijin su, kamar irin kyaututtukan da talakawa ke badawa ga 
sarakuna don neman kusanci gare su; da wanda ya tashi yayi Sallah iya yin shi, ya 
kyautata ta sannan ya miƙa ta a matsayin baiko ga Ubangijin shi bai zama kamar 
wanda ya yita ƙasa da ikon shi ba, don dai yayi ya huta. 

Sallah tana wahala ne ga waɗancan kalan, saboda rashin son Allah dake zuciyoyin 
su, da rashin ganin girman shi da suke yi, da kuma karancin kwaɗayin su ga abinda 
ke wajan shi. Shi mayar da hankali da natsuwa a Sallah, da cika ta yanda ya kamata, 
yana faruwa ne gwargwadon kwaɗayin mutum ga Allah da abinda ke wajan shi. 


MATSAYIN SALLAH 

Imamu Ahmad ya ce: "Gwargwadon kason musuluncin mutum shine 
gwargwadon kason shi a Sallah". Sai ka san wane matsayi kake a kai ya kai bawan 
Allah. Ka kiyaye kada ka haɗu da Allah alhali musulunci baida ƙima a wurinka, don 
kimar Sallah a wurinka ita ce kimar da musulunci ke da ita a wajanka. 

Rabon zuciyar da take cike da son Allah, da tsoron shi da kwaɗayin abun shi, 
da girmama shi, ba zai taɓa zama kamar rabon zuciyar da take fanko kwamso ba. 
Idan su biyun suka tsayu gaban Allah a Sallah; na farkon zai tsayu ne da zuciya cike 
da tsoron Allah, lafiyayya ga barin afka wa ɓama, sasannin ta sun cika da ganin 
kwarjinin Allah, hasken Imani ya rika ratsa ta, sai zuciyar shi ta yita kiwo cikin 
dausayin Alkur'ani, walwalar Imani ta cuɗanya da zuciyar shi, sai yaji kusancin shi 
da Allah a jikin shi, kusancin da babu kamar shi wajan daɗi, sai zuciyar shi ta 
keɓanta da shi gabaɗayan ta. 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


29 


ABUBUWAN DA KE CIKIN LITTAFIN 


1- Sadaukarwa 

2- Gabatarwar mai fassarawa 

3- Aiki na a wannan littafi 

4- Gabatarwar mawallafi 

5- Haƙikanin sallah 

6- Sallah dinaa ce, kuma ruwa ne mai wanke datti 

7- Dawowa daga dinaa 

8- Sabunta gayyata 

9- Gafalar zuciya kamar fari ne ga shuka 

1 0- Makomar gafala 

1 1 - Bushewar zuciya 

12- Ruwan raya zuciya 

13- Yin aiki da gaɓɓai 

14- Mutane game da aiki da gaɓɓai kashi uku ne.... 

15- Gaɓɓan ɗaa'a 

16- Gaɓɓan shiririta 

17- Mai sallah kamar wanda ya zo fadar sarki ne... 

1 8- Karamcin sarki Allah 

1 9- Dalilin kusanci 

20- Tsarkin halartar fadar Allah 

21- Fuskantar alƙibla 

22- Sirrin kabbarbari a sallah 

23- Addu'arbuɗe sallah 

24- Neman tsari da Allah 

25- Karatun sallah 

26- Zakin sallah 

27- Alhamdu lillahi 

28- Rabbil aalameen 

29- Arrahmanirraheem 

30- Maliki yaumiddeen 

31- Iyyaka na'abudu wa iyyaka nasta'een 

32- Ihdinassiraɗal mustaƙeem 

33- Shiriya 

34- Siraɗallazeena an'amta alaihim 

35- Aameen 

36- Rukuu'u 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


30 


37- Ɗaukakowa daga rukuu'u 

38- Sujuudar farko 

39- Sujuudar zuciya 

40- Sunayen sallah 

41- Ɗaukakowa daga sujuuda 

42- Zama tsakanin sujadu biyu da ɗanɗanon shi.... 

43- Matattarar alkhairi 

44- Sujuuda ta biyu 

45- Zaman tahiya 

46- Attahiyyaatu lillahi 

47- Wassalawaatu 

48- Waɗɗayyibaatu 

49- Assalamu alannabiyyi wa ala ibadillassaliheen... 

50- Shaidar gaskiya 

51- Kammala sallah 

52- Addu'a kafin sallama 

53- Fuskantar Allah gaba ɗaya 

54- Sallama rai ga Allah 

55- Yanayin sallah 

56- Sanyin ido 

57- Matakin ikhlasi 

58- Matakin gaskiya da nasiha 

59- Matakin biyayya da koyi 

60- Matakin kyautatawa 

61- Matakin baiwa 

62- Matakin gazawa 

63- Nishaɗantuwa da sallah 

64- Tsaida sallah 

65- Rabe-raben masallata 

66- Matsayin sallah 

67- Abubuwanda ke cikin littafm 


^Ya Allah ka albarkaci wannan Aure 


31 


